WikipediA 


Wikang Ladin 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 
Hindi dapat ikalito sa Wikang Ladino o Wikang Latin. 


Ang wikang Ladin (Ladin: Ladin, Italyano: Ladino, 
Aleman: Ladiniseh ) ay isang wikang Romanse na 
binubuo ng pangkat ng mga diyalekto (na itinuturing ng 
ilan bilang bahagi ng isang unitaryong wikang Rhaeto- 
Romanse) na pangunahing sinasalita sa mga bundok ng 
Dolomite sa Hilagaing Italya sa Timog Tyrol , sa Trentino 
at sa lalawigan ng Belluno ng mga taong Ladin. Ito ay 
nagpapakita ng mga pagkakatulad sa Suwisang Romansh 
at Friulian. 

Ang Ladin ay hindi dapat ikalito sa Ladino (tinatawag din 
na Judeo-Espanyol), na kung alin ay kahit na Romanse 
din, ay nagmula mula sa Lumang Espanyol. 

Mga sanggunian 


Ladin 

Ladin 



Sinasalitang Italy - Mga bundok ng 

katutubo sa Dolomite, Non Valley 

Rehiyon Timog Tyrol 

Trentino 
Veneto 


1. Ladin (https://www.ethnologue.eom/18/language/l 

ld/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Mga katutubong 
tagapagsalita 


31,000 (2013)151 


Pamilyang wika Indo-Europeo 


■ Italiko 

■ Romanse 

■ Kanluranin 

- Gallo-Romanse 
■ Rhaeto-Romanse 
■ Ladin 


Mga Cadorino 

wikain/diyalekto Nones 
Fornes 
atbp. 

Opisyal na katayuan 
Pinangangasiwaan The office for Ladin 
(regulado) ng l anguage planning (http:// 

www.spell-termles.ladinia. 

net/en.html) 

Ladin Cultural Centre 
Majon di Fascegn (http://w 

ww.istladin.net/eng/indexe 































ng.html) 

Istitut Ladin Mieura de Rii 
Istituto Ladin de la 
Dolomites 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 lld 

Linggwaspera si-aaa-1 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


j$M 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Italya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia 


sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Ladin&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Ladin&oldid=1545441" 


Huling pagbabago: 03:05,11 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 

















